WikipediA 


Wikang Catalan 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Katalan (Katalan: eatala; bigkas [ka-ta-la]) ay isang 
wikang Romanse (mga wikang nag-ugat sa Latin). Ito ang 
opisyal na wika ng bansang Andorra at kapwa-opisyal sa 
mga awtonomong pamayanan ng Espanya ng Kapuluang 
Balear at Katalunya. Kapwa-opisyal din ito sa 
Pamayanang Balensyano, kung saan tinatawag itong 
Balensyano (Katalan: valencia; bigkas [vaTen-sya]). Ang 
Espanya ang may pinakamaraming pang-araw-araw na 
tagapagsalita ng Katalan. Sinasalita ito ng mahigit- 
kumulang 9 milyong tao na naninirahan hindi lamang sa 
Andorra at Espanya kundi maging din sa Pransya at Italya. 
Mayroon itong katayuang semi-opisyal sa lungsod ng 
Algero sa Italyanong pulo ng Serdenya. 

Sanggunian 

1. eatalan (https://www.ethnologue.com/18/languag 
e/eat/) at Ethnologue (18th ed., 2015) 


Catalan 

Catalan-Valencian-Balear 

eatala 


Pagbigkas 

[kata 1 la] (EC) - [kata 1 la] 
(WC) 

Sinasalitang 

Andora, Pransya, Italya, 

katutubo sa 

Espanya 

Rehiyon 

Mga bansang Katalan, 
distribusyong heograpiko 
Hilagang-silangan, sa 
kapalibutan ng 

Barselona; Katalunya, 
Mga lalawigang 
Balensyano, Kapuluan 
ng Balearo; Rehiyong 
Kartse, Lalawigan ng 
Mureia sa Espanya .M 

Etnisidad 

Mamamayang Katalan 

Mga katutubong 

4.1 million (2012)W 

tagapagsalita 

L2 tagapagsalita: 5.1 
million sa Espanya 
(2012) 

Pamilyang wika 

Indo-Europeo 

- Italiko 

■ Romanse 

■ Kanlurang Romanse 

■ Galyo-Romanse 

■ Oksitano-Romanse 
(alternatibong 
klasipikasyon) 

■ Catalan 

Mga maagang 

Lumang Katalan 

anyo: 

■ Catalan 

Mga pamantayang 

Katalan 

anyo 

(pinangangasiwaan ng 
IEC) 




Balensyano 
(pinangangasiwaan ng 
AVL) 

Sistema ng Latin (Alpabetong 

pagsu lat Katalan) 

Braylyeng Katalan 

Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa Unyong Latin 

Andora 
Espanya 

Katalunya 
Kapuluang balearo 
Pamayanang 
Balensyano 

Pransya 

kinkilala sa kagawaran 
ng Pyrenees- 
Orientales 


Kinikilalang 
wikang pang- 
minoridad sa 


Italya 


ka-opisyal sa eomune 
ng Algero sa Serdenya 

Espanya 

Aragon 

Pinangangasiwaan Institut d'Estudis 
(regulado) ng Catalans 

Aeademia Valenciana de 
la Llengua 

Mga kodigong pangwika 


ISO 639-1 

ea 

ISO 639-2 

eat 

ISO 639-3 

eat 

Linggwaspera 

51-AAA-e 



r 


PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito 
ng mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 



May kaugnay na midya 
ang Wikimedia eommons 
ukol sa artikulong: 

Catalan language 


^ Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipe 


dia.org/w/index.php?title=Wikang_Catalan&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Catalan&oldid=1643505" 


Huling pagbabago: 13:34, 21 Hunyo 2018. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 





















